WikipediA 


Wikang Kinyarwanda 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang wikang Kinyarwanda (Wikang Kinyarwanda: 
Ikinyarwanda, [icijiargwa: nda]), kilala rin bilang 
wikang Rwanda (Ruanda) o Rwandan, o sa Uganda 
bilang Fumbira, ay isang pambansang wika sa bansang 
Rwanda at ang diyalekto ng pamilyang wikang Rwanda- 
Rundi na sinasalita ng mahigit 12 milyong tao sa Rwanda, 
Silangang Congo at nalalabing parte ng timog Uganda. 


Mga sanggunian 


1. Mikael Parkvall, "Varldens 100 storsta sprak 
2007" (The World's 100 Largest Languages in 
2007), in Nationaleneyklopedin 

2. Jouni Filip Maho, 2009. New Updated Guthrie 
List Online (http://goto.glocalnet.net/mahopapers/ 
nuglonline.pdf) 


Wikang Kinyarwanda 


Ikinyarwanda 

Sinasalitang 

Rwanda, Uganda, 

katutubo sa 

Demokratiko Republika ng 


Congo 

Mga 

katutubong 

tagapagsalita 

9.8 milyon (2007)151 

Pamilyang 

Niger-Congo 

wika 

■ Atlantic-Congo 


■ Benue-Congo 


■ Timog Bantoid 


■ Bantu 


■ Kanlurang-silangang 

Bantu 


■ Great Lakes Bantu 


■ Rwanda-Rundi 


- Wikang Kinyarwanda 

Sistema ng 

pagsulat 

Latin 

Opisyal na katayuan 

Opisyal na 

Rwanda 

wika sa 


Mga kodigong pangwika 

ISO 639-1 

rw 

ISO 639-2 

kin 

ISO 639-3 

kin 

Linggwaspera 99-Aiis-df 

Kodigong 

Guthrie 

JD.6lf 2 J 

PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito 
ng mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 

























$ Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa 
pagpapalawig (https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang_Kinyarwanda&action=edit) nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Kinyarwanda&oldid=1545097" 


Huling pagbabago: 09:55, 8 Pebrero 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 










